


nA” 


Y LLENCYN GRWGNACHLYD. 





GAN E G., ABERTAWY. 





Rmyw lencyn bach, mewn cartref llawn, 
Oedd yn rwgnachlyd rhyfedd iawn ; 
^D oedd dim o'i gylch a foddiai hwn ; 


Bob dydd a nos 'r oedd dan ryw bwn. 


^D oedd brâwd, na chwaer; na thad, na mam, 
Nad oedd yn gwneud ag ef ryw gam; 
Pob lle o'i gylch, pob tŷ, pob gardd, 
Oedd well na chartref, a mwy hardd. 


Ar foreu teg y llanc yn llôn, 

'Troi allan wnaeth, heb friw i'w fron ; 
Dysgwyliai gael byd da'n mhob man, 
Heb ddim yn groes mewn maes na llân. 


A rhyw gymdeithion chwareu bu, 
Dros oriau meithion, ger rhyw dŷ ; 
Fe ddaeth pryd bwyd, gadawwyd e' 
I foddio 'i hun ar hyd y lle, 


'D oedd dim o hyn yn hyfryd iawn— 

Bod heb ddim bwyd nes gwel'd prydnhawn ; 
Heb obaith am un lletty 'r nos, 

I'w fynwes rhoddai hyny lo's. 


Yr hwyr a ddaeth—yn crwydfo bu, 
Heb gael gwahoddiad i un tŷ ; 

“* Fy nghartref clyd,” dywedai Ben, 
“ Nid oes ei fath o dan y nen,” 


Bu'n dda gan Ben gael do'd yn ol; 
Rhyfeddai iddo fod mor ffol, 


A gadael tŷ ei dyner dad, 


Lle caffai ef yr oll yn rhad! 

Gyfeillion, o bob gradd, ac oed, 
T'rllwch, O plygwn yn ddioed; 
“ be 


uw, 



































2 


Grwgnachlyd fuom nì i gyd, 
Yn nghanol doniau Duw o hyd! 


Ar frys trown ato, bob yr un, 

A'n pwys ar haeddiant Mab y dyn; 
Mae'n derbyn 'r edifeiriol rai, 

Ac wrthynt fe wna drugarhau. 


Y BACHGEN A'R GANWYLL. 





Ryw noson chwareuai rhyw blentyn 
A chanwyll yn ymyl ei fam; 
Ei fam dd'wedai wrtho, “* Gâd iddi, 
Rhag i ti oddiwrthi gael nam ; 
Y llanc ar ei fam ni wrandawai, 
Ymhel wnai â'r ganwyll er hyn ; 
O'r diwedd, fe losgodd ei fysedd ; 
I'w fam nid oedd hyny'n beth syn. as 


Ymhel a wna llanciau â'r bibell— 
Peth ffiaidd yw smocio, i mi; 
Fy nghyfaill, a yw'r fath arferiad 
Ddim, hefyd, yn ffiaidd i ti? 
Fe ddywed ugeiniau o s»ocwyr— 
Sy'n gaethion truenus i'w blys, 
“O caffed y fath ymarferiad î 
“c Ei adael yn llwyr, gyda brys.” 


Chwi, lanciau, O cofiwch eich cyfaill 
A losgodd ei law yn y fflam ; 

O chwareu â rhyw brofedigaeth, 
Annhebyg diengwch rhag nam ; 

O caffed yr Ysgol Sabbothol, 
Yn gyson eich sylw yn awr; 

Cewch addysg yn hon i'ch cyfrwyddo, 

I wynfyd ^n ol gadael y llawr. 





Ymddyddan rhwng Richard a Dafydd 


AM 


GYFEDDACH TAI TAFARNAU. 


R. Tynm'n, Dafydd, tyr'd, gâd i ni fyn'd 
I mewn dros ronyn bach ; 
Mae arnaf syched mawr ; yn wir, 
Nid wyf yn hollol iach. 


D. Myn'd mewn i ble? D'wed, Richard, im', 
Ni wiw myn'd i bob lle; 
Rhag i ni ddigio'n Llywydd mawr, 
A thynu gwg y ne'. 





R. Pa niwed ddichon fod mewn myn'd, 
I dafarn dros ryw awr; 
Ces yno gysur lawer pryd, 
Do'n wir, lawenydd mawr. 


D. Dygwyddodd i mi, pan yn myn'd, 
Ar neges, ambell waith, 
Wel'd llawer yno 'nghyd, yn wir: 
Arosent amser maith, 


R. A welsoch chwi ddim arwydd fod 
Yr holl gwmpeini 'n llon ? 
Chwi welech nad oedd poen na braw 
Yn blino unrhyw fron. 


D. Ganbwyll, fy nghyfaill, clywais fod 
Peth gofid, ambell bryd ; 
Er dechreu'n llawen, tristwch ddaeth 
Ryw fodd, i'r dorf i gyd. 


Mi glywais gleber rhyfedd iawn, 
Gan rai o'r tylwyth hyn; 

Siaradai pawb—wrandawai neb ! 
'R oedd hyn i mi'n beth syn. 


R. Mae hyna'n profi'n eglur iawn 
Yr hyn ddywedais i; 

Fod pawb yn llon: dylifo wnai 
Eu geiriau megys lli'. 








4 


Os na fydd rheswm ar y sedd, 
Pa les wna'r siarad oll? 

Mae'r nerth a'r amser, gwrando 'n awr, 
Yn myn'd i gyd ar goll. 


Ymffrostia un ei fod yn gryf— 
Y cryfaf yn y lle; 

A'r mwyaf medrus yn ei waith 
A geir mewn gwlad neu dre', 


Mae rhyw un, trwy glustfeinio, ^n dod 
I ddeall beth a ddwed ; 

Ac i'w ddidwyllo, codi wna, 
Ac ato'n fuan rhed. 


'N ol hyn, ceir dadl boeth—boeth iawn, 
Crochlefa 'r naill a'r llall, 

Mai 'fe yw'r dyn—a'i fod yn wr 
Heb ynddo unrhyw wall. 


Mae geiriau'n methu, ambell bryd, 
A phenderfynu'r peth; * 

Dyrnodia 'r naill y llall dros dro, 
Rai gweithiau heb un meth. 


I gynorthwyo'r dwrn rho'ir troed, 
_ I ddwyn y pwnc yn mla'n; 
Er dwrn a throed, maent weithiau 'n hir 
Cyn penderfynu 'n lân. 


Dygwydda felly, weithiau, 'n wir, 
Addefaf hyny 'n awr ; 

Trwy ymladd felly, taflwyd rhai 
I drallod dymor mawr. 


Do, do, fy nghyfaill, Richard, clywch, 
I lwybrau gwell, O! trowch ; 

I lwybrau hyfryd sobrwydd dewch, 
At Grist ein Ceidwad ffowch. 


E. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, ABERTAWY, 











